ADRODDIA  d 


Y 


S .VIDDQG-  W.DDYG-OL 
AR 

GYFLvTR  IECHYD 
DOSBARTH  DINGSIG  LEANGEENI 

AM  Y mTYDDYN 

1965 

GAN  GORFFORI  ADRODRTAD 


Y 


SNYDDOG  IECHYT) 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016  with  funding  from 
Wellcome  Library 


https://archive.org/details/b28855486 


Cadeirydd  a Oynghorwyr  Cyngor  Dinesig  Llangefni. 
Mr*  Cadeirydd,  Foneddigesau  a Boneddigion, 


Mae*n  anrhydedd  gennyf  gyflwyno  y pynthegfed  Adroddiad  Blynyddol  ar 
iechyd  cyhoeddus  y dref  am  y flwyddyn  1965. 

Diddorol  yw  cymharu'r  ffigyrau  mewn  perthynas  a'r  boblogaeth,  tai  a'r 
dreth  dros  gyfnod  o flynyddoedd. 


Blwyddyn 

Rhif 

Rhif  tai 

Rhif  oil 

Gwerth 

Gwerth  Treth 

Poblogaeth 

Cgngor  - „ 

dai 

Treth 

Geiniog 

1950. 

1 

2,157. 

241. 

634. 

13,698. 

56. 

1955. 

2,440. 

391. 

828. 

18,861. 

75. 

I960. 

3,000. 

605. 

1,082. 

44,381. 

176. 

1963. 

3,330. 

686. 

1,110. 

106, 414. 

417. 

Bu  cynnydd  o 200  yn  rhif  poblogaeth  y dosbarth  yn  ystod  y flwyddyn  gydag 
ychwanegiad  o 18  o dai  Cyngor  a 10  ty  preifat. 

Fe  gofrestrwyd  69  o enedigaethau,  5 yn  fwy  na'r  llynedd.  Bu  3 
genedigaeth  anghyfreithlon.  Rhywbeth  yn  debyg  ydyw'r  ffigwr  hwn  trwy'r 
pymtheg  mlynedd.  Ni  fu  y ffigv/r  erioed  yn  fwy  na  5,  a digwyddodd  hynny 
yn  1950. 

Bu  37  o farwolaethau  o bob  oed.  Y prif  achos  oedd  clefydau  y galon. 

Mae  hyn  yn  dal  yn  gyffredinol  drwy'r  wlad. 

Cofrestrwyd  4 gyda'r  T.B. , 2 yn  fwy  na’r  llynedd,  un  o'r  dioddefwyr 
hyn  ond  5 oed.  Er  cymaint  mae'r  salwch  hwn  wedi  cael  ei  reoli  mae'n 
omlwg  ei  fod  yn  llechu  mewn  cymdeithas  o hyd.  Un  o'r  pethau  y gall 
Awdurdodau  Lleol  ei  wneud  i'w  atal  yw  gofalu  fod  tai  addas  ar  gael  ac  na 
chaniateir  gorlenwi  tai. 

Ni  fu  un  haint  o'i  fath  ymysg  plant  y dref.  Bu  safon  iechyd  y 
dosbarth  yn  foddhaol  iawn.  Mae  llav/er  o'r  clod  am  hyn  yn  ddyledus  i 
waith  y Meddygon  Teulu,  y Clinic  a'r  Gweinyddesau. 

Ceir  sylwadau  y Swyddog  Iechyd  yn  ei  adroddiad  mewn  dull  tra 
gwahanol  i'r  blynyddoedd  diwethaf.  Mae'r  adroddiad  yn  llawn  ac  yn 
hwylus  i'w  darllen  a cheir  ynddo  yn  glir  ac  yn  fanwl  sefyllfa  materion 
iechyd  cyhoeddus. 

Mae'r  ddau  ladd-dy  o dan  reolaeth  gyson  gyda  gofal  neilltuol  o dda 
ar  safon  cig. 

Bu  cyd-weithrediad  dymunol  cyd-rhwng  masnachwyr  y dref,  a 
gwerthfawrogwn  ofalaeth  cyson  y Swyddog  Iechyd  tuag  at  iechyd  y dosbarth 
yn  gyffredinol. 

Dymunaf  ddwyn  eich  sylw  i'r  hyn  sydd  gan  y Sv/yddog  Iechyd  i'w  ddwejad 
am  "Rodent  Control". 


/Yn  ystod  y flwyddyn 


' 


Xn  ystod  y flvyddyn  bu  dadleu  a gweithredu  ar  amryw  o faterion, 

Eto  mae  un  neu  ddau  o faterion  y dylid  gweithredu  yn  fwy  cadarn  arnynt. 
Cyfeiriaf  at  "Ddiogelwch  rhag  Damweirdau"  yn  y dref.  Mae’r  palmant  o 
"Canteen”  Ysgol  Penrallt  i Bont  Stesion  yn  rhy  gul  o lawer.  Geir 

gorlenwad  arno  yn  y bore,  canol  dydd,  a phry  drawn.  Ar  yr  un  adeg  oeir 
rawy  o fwsiau,  cerbydau,  a lorriau  yn  mynd  i fyny  ac  i lawr  yr  allt, 

D'oes  ond  eisiau  i un  o*r  rhai  hyn  sgidlo  (gvyddom  am  ddiffyg 
"Articulated  Lorry")  - a dyna  dynfa  ddi-reolaeth  i balraant.  Hawdd 
gweled  rha.i  yn  cael  ei  gwasgu,  eu  niweidio  ac  efallai  ei  lladd,  Ar 
gynnydd  y mae  trafnidiaeth,  ac  felly  n±d  oes  amser  i oedi.  Av/grymaf  y 
dylid  dodi  "crash  barrier  railings"  ar  hyd  yr  ochr  yma  i'r  allt. 

Buasai  hynny  yn  beth  arbed  ac  yn  ymdrech  i ddiogelu  bywyd. 

Ymhellach  i lawr  ar  y Stryd  Eawr  ma.e  pwmp  petrol.  Ceir  yno  kwer 
ft  gerbydau  ar  adegau  sydd  yn  dal  trafnidiaeth  i fyny.  Hi  all  y dref 
fforddio  i'r  sefyllfa  yma  ehangu.  Ond  nid  yw  y peryglon  fflawh  a 
phetrol  yn  colli  yn  cael  eu  sylweddoli  ddigon  - perygl  ffrwydriad  a than. 
Pel  gallt  y Stesion,  dychmygwch  yr  anffawd  ddychiynllyd  allai  ddigvydd. 

NLd  oes  angen  pwmp  petrol  yn  y fath  safle.  Mae  digon  o leoedd  sydd 
wedi  ei  cynllunio  i'r  pwrpas. 

Hoffwn  weled  rhyw  symudiad  yn  cael  ei  wneud  ar  y ddau  bwnc  a 
nodi  uchod. 

Mae  gweithrediadaa  y Cyngor  wedi  bod  yn  ganmoladwy  drvy'r  flwyddyn. 
Carwn  weled  mvy  o welliannau  yn  cael  ei  gwneud  er  budd  y dref  a'i 
thrigolion  ond  mae  arian,  amser  a gras  yn  rheoli'r  amcanion  da.  hyn. 

Itymunaf  ddiolch  i'r  Clerc  am  bob  arweiniad  a ofynnir  amdano  yn  holl 
faterion  iechyd  cyhoeddus  y dosfcarth.  Hefyd  fy  ng hyd- swyddog ion  yn  y 
Swyddfa  am  gyd-weithrediad  hapus.  Hefyd  diolch  i'r  Oadeiryddion, 
Aelodau  Pvyllgor  Iechyd  a Thai  am  eu  cyd-weithrediad  dymunol, 

Ydwyf  , 

Eich  Ufudd  Was, 

W.  ARTHUR  JONES. 

Swyddog  Meddygol  Iechyd. 


1966 


• ' * 


Dyfyniadau  o Ystadegau  Bywyd  ac  lechyd 


YSTADEGAU  CYFFREDINOL 


Aceri  Arwynebedd  ...  ...  . ..  • 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  o’r 
boblogaeth  ynghanol  y flwyddyn  1965  . 


Cyfrifiad  Poblogaeth  19  64 
Rhif  tai  Cyngor  ... 


Rhif  tai  Pr e swyle  dig 
Gwerth  mown  treth 


• • • ••• 

• • f%  • • e • • • 

• o • • • • 

o • • • t • • • • 


Swm  cynnyrch  o dreth  geiniog 


2,510. 

3,350. 

3,300. 

1,110. 

£106,414. 

£417. 


YSTADEGAU  BYvTYD 
Genedigaethau  Bywane dig 

Gwryw  Benyw 

Cyfreithlon  38.  28. 

Anghyfreithlon  ...  1.  2. 


39.  30. 


Cyfanswm 

66. 

3. 


69. 


Graddeg  . genedigaethau  yn  ol  y fil  o amcangyfrif  y boblogaeth  oedd 
20.72*  Graddeg  genedigaethau  am  y flwyddyn  i960  - 24.0;  1961  - 21.68; 

1962  - 24.8;  1963  ~ 26.8;  1964  - 19*39.  Graddeg  genedigaethau  y Sir 

oedd  19.3;  Cymru  a Lloegr  - 18.0. 

Graddeg  genedigaethau  gosodedig  Llangefni  am  1965  oe<td  19*06. 

Genedigathau  Marwanedig 

1 (Benyw) 

Graddeg  Marwanedig  Llangefni  oedd  14. 3*  Graddeg  marwanedig  y 

Sir  yn  ol  y fil  o’r  genedigaethau  (bywane dig  a marwanedig)  oedd  23.7; 

Cymru  a Lloegr  l60  Graddeg  marwanedig  yn  ol  y fil  o amcangyfrif  y 
boblogaeth  oedd  Sir  Fon  0.47;  Cymru  a Lloegr  0.29. 

Marwolaethau  (Pob  oed) 

Cyfanswm  = 57* 

Graddeg  marwolaeth  yn  ol  y fil  o amcangyfrif  y boblogaeth  oedd  11.1 
Graddeg  am  y flwyddyn  196l  - 34.2;  1962  - 8.38;  1963  - 10.5;  196>4  - 10.9 

Graddeg  marwolaeth  Sir  Fon  oedd  13*3;  Cymru  a Lloegr  - 11.5.  Graddeg 
marwo3_aeth  gosodedig  Llangefni  and  1965  oedd  12,88;  Sir  Fon  - 12.4. 

Marwolaeth  Mamol 

Dim  un. 

Graddeg  Marwolaeth  Babanod  0 flan  Fl-;/ydd  Oed 

Gwryw  Benyw 

Cyfreithlon  1.  - 

Anghyfreithlon  - - 

1. 


Cyfanswm 

1. 

1. 


Graddeg  Marwolaeth  Babanod  o dan  Fis  Oed 


Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

1. 

— 

1. 

Anghyf re i t hlon 

— 

— 

1. 

- 

1. 

Graddeg  marwolaeth  babanod  yn  ol  y fil  o enedlgaethau  bywane dig  oedd 
34.5  j Sir  Fon  25. 3^  Cymru  a Lloegr  19* 

ACHQSION  MARVOLAETH  GYDA’R  NIFER  YN  Y DQSBARTH  DINDSIG  : 


Achos  Marwolaeth 

Gwryw 

Benyw 

1.  Malignant  Neoplasm,  Stomach. 

1. 

1*  1 

Z9  Malignant  Neoplasm,  Lung,  Bronchus 

2. 

- 

3*  Malignant  Neoplasm,  Breast 

- 

2. 

4*  Other  Malignant  and  Lymphatic  Neoplasms 

3. 

- 

5*  Vascular  Lesions  of  Nervous  System 

2. 

2. 

6.  Coronary  Disease,  Angina 

3. 

- 

7*  Hypertension  with  Heart  Disease 

2. 

- 

8.  Other  Heart  Disease 

3. 

6* 

9*  Other  Circulatory  Disease 

2* 

2. 

10.  Bronchitis 

1. 

- 

11.  Other  Diseases  of  Respiratory  System 

1. 

- 

12*  Other  Defined  and  111 -Defined  Diseases 

1. 

1. 

13*  All  other  Accidents 

1. 

1. 

TOTAL 

22. 

15. 

AIAUAD  A RHEOLAETH  CLEFIDAU  HEINTUS  : 


Clef.ydau  Nodedig  (ar  wahan  i Ddarfodedigaeth) 

Dv/ymyn  Goch  <> . * • o * . » » » • • 8 

DARFODEDIGAETH 

Hysbyswyd  fod  y rhai  a ganlyn  yn  diddoef  oddiwrth  y darfodedigaeth  : - 


Oed 

Rhyw 

Ysgyfaint  neu  Di-ysgyfaint 

71. 

B. 

Di-y  sgyf  aint . 

34. 

G. 

Di-ysgyfaint . 

57. 

G. 

Ysgyfaint* 

5. 

B. 

Ysgyfaint, 

Buchfreohiad  ac  Imiwnio 


Mae * r Cyngor  Sir  a!r  Meddygon  Teuluaidd  yn  gofalu  am  y gwasanaeth  yma, 

Buchfreohiad  y Freeh  Wen 

Fe  gafodd  31  o bobl  eu  buchfrechu  am  y tro  cyntaf  yn  ystod  y flwyddyn 
arbennig,  a 4 eu  hail  fuchfrechu* 

Buchfreohiad  yn  erbyn  Darfodedigaeth 

Mae1  ir  buchfreohiad  B.C.G.  yn  cael  ei  roddi  gan  Svryddog  Meddygol  Arbennig 
i*r  Ysgyfaint  ac  yn  cyd-weithredu  a Meddyg  y Sir.  Mae,r  cynllun  yn  gofalu  y 
caiff  pob  baban  a enir  i gartref  He  mae  darfodedigaeth  yno  y buchfreohiad  fel 
amddiffyniad  rhag  y clwy*  Hefyd  caiff  y rhai  sydd  mewn  cyffyrddiad  a*r 
cleifion  y buchfreohiad  yma. 


REPORT  OF  THE  PUBLIC  HEALTH  INSPECTOR 
FOR  THE  33iAR_Ig6g, 


HOUSING  : 

(a)  Council  Building  - 

Eighteen  Council  houses  were  completed  during  the  year,  six  on 
Talwrn  Road  and  the  remaining  twelve  in  Bro  Tudur,  thus  completing  the  last 
section  at  Pencraig.  These  houses  comprise  4 four  bedroom  houses; 

13  three  bedroom  houses  and  one  2 bedroom  bungalow. 

The  total  number  of  Council-owned  dwellings  at  the  end  of  the  year  was 
674  made  up  as  follows  : - 


Estate 

4 Bed0 

3 

Non- . 
Parle 

Bedroc 

Pari. 

)m 

Bun- 

galows. 

2 Bed. 

1 Bed. 

Bed/ 

Sitter. 

Remarks 

Clwch. 

6. 

4o 

Tai  Dinas. 

8. 

Ucheldre. 

14. 

16. 

12. 

■$»  Nos  43/44 

Children' s 

Isgraig. 

2. 

24. 

18. 

Home. 

Bron  y Graig. 

50. 

Bridge  Street,, 

12o 

Maeshyfryd. 

4. 

36. 

i 

CM 

H 

i 

Dolafon. 

80 

13, 

10. 

Police  House. 

Swn  yr  Afon. 

20 

Bron  y Felin. 

2o 

20. 

Com  Hir. 

12c 

Pennant. 

7c 

18  0 

33  c 

80 

9 

. 

H 

H 

1 

Capel  Uchaf . 

12. 

Police  House. 

Pencraig. 

76. 

71o 

1. 

Bro  Tudur. 

2, 

43  0 

20. 

5. 

Talwrn  Road. 

2. 

12. 

2, 

Plas  Tudur. 

20, 

6 

Gian  Cefni, 

3. 

17. 

8. 

+ Guest  Bedroom. 

Total 

27. 

169. 

278. 

11 

ii 

11 

II  H 

r 

H 

168. 

« 

II 

II 

CM  II 

8. 

In  addition  the  Council  have  6 flats  at  Pencraig  Mansion,  and  have 

purchased  3 existing  dwellings,  viz.  Pencraig  Gardens,  Pencraig  Lodge  and 
Felin  Graig.  Penrhos,  Penrorsedd.  ^ 


(t>)  Private  Houses 


Ten  private  houses  were  completed  in  1963,  making  a total  of  68  houses 
built  since  the  war. 


Improvements 

(a)  Private  Grant  ai  ded  Imur o vemcn t s : 

Discretionary  Grants  - 

Work  on  six  applications  were  completed  and  grants  amounting  to  £2,400. 
P^-d,  i,e«  maximum  grant  in  each  case. 


■ 


2. 


Standard  G-rants  - 


A total  of  £797*  was  paid  in  grants  on  the  improvements  of  three 
dwellings.  Five  out  of  the  above  nine  were  tenanted  dwellings. 

(b)  Improvement  to  Pre-war  Council  Houses  : 

All  the  Council’s  pre-war  houses  have  either  been  improved  or  were 
in  the  course  of  being  improved  during  the  year. 

Rent  Act,  1957  - Certificate  of  Disrepair  : 

No  applications  were  received  and  no  certificates  issued  during 

1965. 

Unfit  Houses  : 

(a)  Repair  - 


Two  formal  notices  were  served.  The  premises  have  since  become 
vacant  and  have  been  repaired  "by  a new  owner. 

(b)  Beyond  Repair  - 

One  Closing  Order  was  made  during  the  year,  and  an  undertaking  to 
render  the  premises  fit  within  a specified  period  was  accepted  in  another 
instance. 

Overcrowding  : 

One  case  of  overcrowding  was  considered  in  a Council  flat,  and  step 
taken  to  effect  a remedy. 

FOOD  FRSMISBS  : 

(a)  Slaughterhouse  - 

There  are  two  abattoirs  in  the  district. 

The  Council  participated  in  a salmonellae  investigation  carried  out 
under  the  auspices  of  a Working  Party  appointed  by  the  Public  Health 
Laboratory  Service. 


100%  joeat  inspection  was  achieved  throughout  the  year. 
Number  of  animals  killed  - 


Total 

Field  Street 

New  Abattoir 

Cattle 

3671. 

1307. 

2364. 

Calves 

44. 

15. 

29. 

Sheep 

14566. 

10373. 

4193. 

Pigs 

3020. 

2271. 

749. 

Goats 

1. 

- 

1. 

Quantity  of  Meat 

condemned  due 

to  Tuberculosis 

_ 

Pigs  44  Heads. 


Cattle 


1 Head  and  Tongue 


Quantity  of  meat  condemned  duo  to  causes  other  than  Tuberculosis  — 


Cattle 

Calves 

Sheep 

Pigs 

Carcases 

27o 

11 8 

42. 

8. 

Part  Carcases 

39. 

- 

22. 

15. 

Livers 

1349  0 

- 

1573. 

1. 

Lungs 

239  0 

- 

18. 

Head.Jk  Tongues 

45  0 

- 

— 

H 

O 

• 

Tongues 

2<> 

~ 

— 

Ml 

Hearts 

74  0 

— 

1. 

trnm 

Kidneys 

10  0 

— 

2. 

1. 

Plucks 

- 

3. 

280. 

177. 

Unsound  Food  - 

A quantity  of  tinned  goods  were  surrendered  voluntarily  and  disposed  of 
at  the  refuse  tip, 

food  hygiene  : 


Number  of  food  premises  and  type  of  business  - 

Butchers  co6  e . . ...  ...  4. 

Grocers  and  Greengrocers  00.  ...  ...  17. 

Confectioners  ...  ...  ...  OC9  8. 

Bakeries  ...  ...  ...  ...  4, 

Catering  Establishment  (including  cafes. 

Restaurants,  hotels) . ...  ...  ...  10. 

Premises  registered  under  Section  16 

of  the  Food  and  Drugs  Act„  ...  2, 

Premises  registered  for  the  sale 

of  Ice  Cream  ...  ...  oee  ...  18. 

Premises  registered  as  f : — .rrv » . ..  3. 

All  premises  were  visited  on  a number  of  occasions  during  the  year, 
and  although  there  are  one  or  two  premises  where  the  standard  is  low,  no 
actual  contraventions  of  the  relevant  Regulations  were  encountered. 

RODENT  CONTROL  : 


All  complaints  of  infestation  are  dealt  with  as  they  arise  but  the 
position  is  not  altogether  satisfactory  - the  Council  being  dependant  on 
the  services  of  a part-time  retired  operator.  Consideration  should  be 
given  to  the  training  of  another  member  of  the  staff  as  soon  as  circumstances 
permit.  Sewer  treatment  was  carried  out  by  a private  contracting  firm. 


1. 


2. 


3. 


Type  of  Property 
Non-  Agricultural 


Local 
Authority 


Number  of  properties  in 
Local  Authority’s 
DLs trie to 
Total  number  of  properties 
inspected  as  a result  of 
notification. 

Number  of  such  properties 
found  infested  by  Common 'Ra‘ 


7c 


Dwelling 
Houses  (inc. 
Council  Houses, 


1100. 


6l„ 

61. 


All  other 
including 
business 
premises. 


144. 


7. 


7. 


Agricultural 


25. 


Type  of  Property 
Non-Agricu 1 tur al 

Local 

Authority 

Dwelling 
Houses  (inc. 
Council  Houses 

All  other 
including 
business 
Premises 

Agnxcu  ltura  1 , 

Total  number  of 
properties  inspected  in 
the  course  of  Survey 
under  the  Act 

7. 

Number  of  properties 
found  to  be  infested 
by  - Common  Rat,-  Minor 

1. 

Number  of  infested 
properties  (in  Section 
2 & 3*)  treated  by  L.A. 

1. 

6l. 

7. 

- 

INSPECTION  UNDER  THE  FACTORIES  ACT,  i 


1,  Inspections  for  purposes  of  provisions  as  to  health,. 


Premises  (p) 

No,  on 
Register 

h) 

Number  of 

Inspe«*~ 
tions (4) 

Written 
Notices ( 3 / 

Occupiers 
prosecuted  (6) 

(TT 

(1)  Factories  in  which  Sections 
1,2,  3 >4^6  are  to  be  enforced 
by  Local  Authorities 

(2)  Factories  not  included  in 
(l)  in  which  Section  7 is 
enforced  by  the  Local 
Authority, 

(3)  Other  premises  in  which 
Section  7 is  enforced  by 
the  local  authority 
(excluding  outworkers’ 
premises) , 

22, 

2. 

16. 

2. 

— 

TOTAL 

24. 

18. 

- 

2,  Cases  in  which  Defects  were  found. 


Number  of  cases  in  which 
defects  were  found 

Number  of  cases 
in  which 

Particulars 

Found 

Reme- 

Referred 

prosecutions 

(1) 

(3)  . 

died 

(4) 

To  H.M. 
Inspec- 
tor 
(5) 

By  H.M. 
Inspec- 
tor. 

(6) 

were  instituted. 

Want  of  cleanline ss(S.l) 

. 

0 ve rcrowding  (S  . 2 ) 

- 

- 

- 

- 

- 

Unreasonable  temp,  (S,3) 

- 

- 

- 

- 

- 

[Inadequate  ventilation(S.4)~ 

- 

- 

- 

— 

Ineffective  drainage  of 
floors  (S,6) 

, , 

_ 

Sanitary  Conveniences 
(S,7.)  - Insufficient 

1. 

1. 

- 

- 

- 

TOTAL 

1. 

1. 

- 

- 

-1 

■ ..  n 


OFFICES,  SHOPS  AND  RAILWAY  PREMISES  ACT,  196 3 : 
FABLE  !lAn  - Registration  and  G-eneral  Inspections  - 


Class  of 
Premises 



No.  registered 
during  1964. 

No.  on  Register 
on  31el2.65. 

No.  of  G-eneral 
Inspections  carried 
out. 

Offices. 

3. 

29.. 

1. 

Retail  shops. 

3. 

54. 

& 

Wholesale  shops, 

and  Warehouses. 

- 

4. 

- 

Catering  Establishments 

open  to  public,  cantee 

ns.  1.  ^ 

7. 

- 

Fuel  Storage  depots. 

- 

1. 

- 

TOTALS 

7. 

95. 

7. 

TABLE  "B" 


Number  of  visits  of  all  kinds  by  Inspector  to 
Registered  Premises  •••  ...  ...  22. 

TaBIE  "C;i  - Analysis  of  Persons  employed  in  Refistered  Premises  by  Workplace  - 


Class  of  Workplace 

Number  of  Persons 
Employed. 

Offices. 

206. 

Retail  Shops. 

164. 

Who 1 e s ale  department  s , 

warehouses. 

12. 

Catering  establishments 

open  to  public. 

. 

CM 

Canteens. 

- 

Fuel  Storage  Depots. 

1. 

TOTAL 

415. 

Total  Males 

211. 

Total  Females 

204. 

WATER  SUPPLY  : 

Number  of  dwelling-houses  supplied  by  public  water  mains  - 

(a)  Direct  to  house  ...  ...  1071. 

(b)  By  means  of  standpipe  ...  15. 

Number  of  dwellings  dependent  on  wells  for  water  21. 
DRAINAGE  AND  SEWAGE  DISPOSAL  : 


It  is  evident  from  the  report  an  the  sewage  effluent  samples  taken 
that  the  Sewage  Disposal  Works  is  dealing  with  a strong  sewage  and  is 
not  capable  of  maintaining  Royal  Commission  Standard  at  all  times.  An 
inquiry  into  the  proposed  extension  was  held  on  the  6th  October,  1965,  and 
it  is  anticipated  that  work  will  actually  commence  during  1966. 

Revised  plans  of  a new  public  sewer  to  serve  the  Fron  Housing  Site 
are  in  hand. 


REFUSE  COLLECTION  AND  DISPOSAL  : 


. The  collection  of  refuse  was  extended  ae  required  but  with  no  basic 
difference  in  policy.  The  Council  entered  into  a formal  agreement  with 
the  owner  of  the . land  where  the  refuse  tip  is  situated,  and  obtained 
planning  permission  for  a proposed  extension  on  the  same  site. 

CARAVAN  SITES  ; 


There  are  no  authorised  caravan  sites  within  the  urban  district. 


